MARWNAD 
; AR] h 
Farwolaeth deg o Ddynion, 
A 
GOLLODD EU BYWYDAU YN AFON ABERTAWE, 
Wrth ddyfod o Odfa o Lansamlet, 


PRYDNAWN DYDD SUL, Gorphenhaf 13, 1323. 





Gan IOAN DAFYDD, 


Landilo-tal-y: Bont. 





Y Deg uchod a ddarfu golli eu Bywydau, trwy fynêd i Gwch i 
groesi yr Afon, ynghyd ap amrwy eraill, y rhai a achybwyd, trwy 
ymdrech mawr y rhai a fedrent nofio, o ìerwydd bod mwy. o nifer 
yn y cwch naddylsaifod: aco herwydd iddynt bwyso mwy un 
ochr na'r llaìl, efea ymhoelodd, yr hyn barodd marwolaeth y nifer 
uchod, er galar mawr trwy'r drea'r wlad, 


«“ Ymogelwch, gwiliwch, a gweddiwch; canys nì wyddoch pa bryd 
1 bydd yr amser,” Marc 13, 22. 


5 


William Williams, Argraffydd, Aberhonddu. 








MARWNAD, 
cc 


Ncwydd trwm a ddaeth i'm clust, mae rhai yn drust o'i blegid, 
Am ddeg o ddynion glywais i a ddarfu golli ey bywyd, 

Wrth ddo'd o'r odfa, ar eu taith daionus waith oedd hynny, 
Gobeithio yr wyf t wy ras eu bod yn canu clod yr Iesu, 


2 


Mae olwyn fawr rhaglyniaeth Duw yn dirwyn rhwy ddirgelion, 
A drefnwyd yn yr arfaeth ddoeth uchlaw gwybodaeth dynion, ; 
Mae amser clwyfo » iachau, ac amser hau a medi, 

Amser dwyn i lwch y bedd, yr un wedd ac amser geni: 


9 


Ícnctyd liawddgar dyma uod i wilio a hod yu barod, 


Does peb a wyr na'r dydd na'r awr rhaid myn'd i lawr y beddrod, 


Pav ddêl amser Duw i ben, o'r nen fe rydd orchymyn, 
Mewn munud awr wrth erch y Gwr, bydd tan a dw'r yn elyn, 


$ 


Golwg drust oedd gweled deg o ddynion teg eu gruddiau, 

Wedi eu galw gyd i'r farn yn gadarn gan yr angau; 

Tadau, plaut a ienctyd glan yn myn'd 'o flaeu y frawdle, 

Gobeithio eu bod bwy yn drachdio bedd y'ngwedd y Gwr fu'n 
dyodde', o 


3 
Os al ichwilio ole i le ogylch i dre Abertawe, 


 rist,yw'r galar, mawr yw'r Swn, a glŷŵn yn ei chonglau 
Rieni plant a chalon brudd o ddyd ddydd yn wylo, ' 


Brodyr a chwiorydd rhai ynghyd a'n cariadau'n cwyno, 





AA > 





aeh 


6 


Rhybudd yw i fawr a man syu'd myn'd ymlaeu mewn gwagedd, 
[ ddwys ystyried nos a dydd ie betirydd ah eu diwedd, 
Ceisio lamp ag olew gra: £yn treulio maes eu dyddiau, 
Trwniflepian fel morwynion ffol a bod ynol yn angau, 


7 


Ynledu mae y newydd hyn twy bro a bryn e blaene, 

Â llawer iawn yn syn wrth son am afon Abertawe 
Wedi gwneud fath orchwyl mawr mewn munud awr o amser, 
Sef myn'd a bywyd cynifer un er dychryn yn eì dyfnder, 


& 


8 


Pe b'awn i'n myned ar rliwy dro_ trwy'r gweithiau glo a'r côp'rau,” 
Cawn weled yno lawer rliai a'r dagrau ar eu gruddiau, 
Ac yn y dre mae ol. y brath roedd blaen y saeth mor llymed, 
Hi glwyfodd lawer calon do oddi yno ì'Lansamled, 


9 


bydd cofio droam waith yr rhain mor blain ar eu tafodau, 

Ar godd y cwtdd ger bron gwas Duw yn adrodd rhwy benodau, 
Ac yn canu mawl i'r oen i gyd ar don nefolaidd, 

Gobeithio eu bod hwy'n moli'r lor y'mlith y gor angylaidd. 


10 


Wrth fyn'g/o'r odfa cyn pen nwr, cael myn'd i lawr i'r dyfnder, 
A'u cyrph yn feirw yo d'od i'r lan, och! druen mewn bir amser, 
Ac ni ddaeth un i'r lan yn fyw ond a oedd Duw'n wyllyeu, 

I'w cadw yn y byd yn hwy er dangos mwy o'i allu, 








4 


y1 





William Beddoe oedd barod nod i angau mewn oed cyfan, 

Heb ddîm)yn fŵy nâ ddif yn llai yn ddinu chwe' a dengain, 
Ac un ar bumtheg Getirg€ ei nai; pan irhow'd mewn clai i huno, 
Nes delo bloedd ŷí ydgorti nwr o lwch y llaŵr i*w ddeffro, 


12 


Richard George yn bumtheg llawn, íel yma cawn mewn “scrifen, 
A Íoan Rogers druari gwr:;yn siwr oedd bump-ar hugain; 2n 
h Margaret David gyda hwy ga'dd ffarwel glwy mor $ydei; 
| Yn more'n hie'ngtyd cyn prydnawn; yn gyflawn saith ci hugâin, 


13 


Marggret Williams aeth i'r bedd cyn cyraedd un ar hagam; 
Elizabeth Mâthew, gerllaw'r Cwm, er.galar trwm drachefn, & 
Hon âr ben eì AN roed, ni chlywd erioed fwy galar, 'Nj y 
Wrth guddio. tâir, mor R o bryd 'run funud yn y ddaear. 


14 
Elizabeth John, gerllaw'r Cnapllwyd, a gafwyd yno'n farw, 
Yn bedair mlwydd ar hugain oed, fu erioed un tro fwy chwerw, 


Bety Jones, mew aniser byr, yn bedair blŵydd ar hugain : : 
Llewelyn 'Tîiorhas o*r un“oed, UM clywd erioed fath ddamwain.” 





y HF DRWY “A 


Wr aM Ffarwel mwy rhaid tewi son er maent yw*r poen a'r galar, 


TNA .  Arolcladdu ienctyd llon sef deg yn eigion daear; 
tf y LLA £r mab o'r, Dolphin,prudd êu fron, sy a*i galon bron a thori, - 
w i 


A Waith colli ei gariad gore erioetl oedd liarod i briodi, 


DIWEDD 





